WikipediA 

Kiukraine 


Kiukraine (kwa Kiukraine: yKpamcbKa (Moea), 

ukrajins'ka mova) ni lugha ya Kislavoni cha Mashariki. 
Lugha hii ni moja kati ya familia ya Lugha za Kihindi- 
Kiulaya. 

Kiukraine ni lugha ya pili inayozungumzwa sana katika 
orodha ya lugha za Kislavoni. Ni lugha rasmi nchini 
Ukraine. Kuna waongeaji milioni 37 wanaongea lugha hii 
nchini Ukraine. 

Wengi wao ni wenyeji wa lugha hii. Kwa hesabu ya dunia 
nzima, kuna waongeaji wapatao milioni 47 wanaoongea 
lugha hii. 

Lugha ya Kiukraine huandikwa kwa herufi za Kikyrili . 

Alfabeti 


Alfabeti ya Kiukraine kwa tafsiri ya maelezo kuelekea 
Kijerumani: 


Kiukraina 

Kinazungumzwa nchini: Ukraine, Urusi, 

Kazakhstan , 

Moldova, 

Marekani, 

Kanada, 

Belarus , Ureno , 
Slovakia , 
Argentina, 
Kyrgyzstan , 
Latvia , Romania , 
Ulaya ya 
Magharibi, 
Croatia, Brazil 


Waongeaji: 

Milioni 39 

Daraja: 

25 


Lugha rasmi: 

Nchi: 

Ukraine 


Uainishaji wa kiisimu: 



Lughaza Kihindi-Kiulaya 

Lugha za Kislavoni 
Kislavoni cha Mashariki 


Kiukraine 






















Uenezi wa Kiukraina duniani. 


«3 


GroG (HJML-Entity) 

Klein (HTML-Enf/fy) 

wissenschaftliche 

Transliteration 

deutsche 

Transkription 

A(A) 

a (a) 

A a 

A a 

B(5) 

6(6) 

B b 

B b 

B (B) 

B (B) 

V v 

W w 

r(0 

r(0 

H h 

H h 

r'fl') 

ao 

o g 

og 

fl(A) 

A (A) 

D d 

D d 

E(E) 

e (e) 

E e 

E e 

G(G) 

e (e) 

Je je 

Je je 

>K (>K) 

>K (>K) 

Z z 

Sch (Sh) sch (sh) 

3(3) 

3 (3) 

Zz 

S s 

l/l (l/l) 

M (M) 

y y 

y y 

1(0 

1(1) 

i i 

i i 

1 (0 

1 (0 

Ji ji 

Ji ji 

l/l (l/l) 

M (M) 

Jj 1 

Jj 

K(K) 

K(K) 

K k 

K k (statt ks auch x) 

fl(fl) 

n (n) 

L 1 

L 1 

M (M) 

IVI (m) 

M m 

M m 

H (H) 

H(H) 

N n 

N n 

0(0) 

0 (0) 

O o 

O o 

n (n) 

n (n) 

Pp 

Pp 

P(P) 

P(P) 

R r 

R r 

C(C) 

c (c) 

S s 

S s (zwischen Vokalen auch ss) 

T(T) 

T(T) 

T t 

T t 

y (v) 

y (y) 

U u 

U u 

0 (0) 

rfl(4>) 

F f 

F f 

X(X) 

x(x) 

Ch ch 

Ch ch 

U(U) 

fl(fl) 

C c 

Zz 

H(H) 

H(H) 

C c 

Tsch tsch 

LU (LLI) 

LU (lu) 

S s 

Sch sch 

LflOfl) 

(ifl) 

Sc sc 

Schtsch schtsch (Stsch stsch) 


b (b) 

’ bzw. j 2 (Weichheitszeichen) 

(-) bzw. j 

KD (HD) 

K> (K>) 

Ju Ju 

Ju ju 

H (H) 

H (*0 

Ja ja 

Ja ja 


’ 

’ (apostrophe) 3 

(-) 


Viungo vya nje 




■ makala za OLAC kuhusu Kiukraine (http://www.language-archives.org/language/ukr) 

■ lugha ya Kiukraine katika Glottolog (http://glottolog.org/resource/languoid/id/ukral253) 

■ http://www.ethnologue.com/language/ukr 



Makala hii kuhusu mambo ya lugha bado ni mbegu. 

Je, unajua kitu kuhusu Kiukraine kama historia yake, uenezi 
au maendeleo yake? 

Labda unaona habari katika Wikipedia ya Kiingereza au lugha 
nyingine zinazofaa kutafsiriwa? 

Basi unaweza kuisaidia Wikipedia kwa kuihariri na kuongeza 
habari (https://sw.wikipedia.Org/w/index. php?stub&title=Kiukrain 
e&action=edit). 


Rudishwa kutoka "https://sw.wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Kiukraine&oldid=1050971" 


Ukurasa huu umebadilishwa kwa mara ya mwisho tarehe 7 Desemba 2018, saa 10:29. 

Maandishi yanapatikana chini ya leseni ya Creative Commons Attribution-ShareAlike License; matakwa mengine 
yanaweza kutakiwa. Tazama maelezo zaidi ya Matakwa ya Utumiajj. 













